£1191 - 100121 01 ઊ151011 દરે રઝા 


ક ર ॥11લા1વ॥ાં૦॥ તાં 10પ૫૧1તાં :૦।' રિલ્ડટ્તા'લૌ ।1 420ાલવત પાંડા ૦ 
સ / લણ 1રેલપાલપલ્ત 11101'1881101 1 1રિલણા'લ્ણ્ત 0111181 પ/૦ડાઇ€ : [111[05://ર11511.511111118્‌1વ]૯€11€110115€.૯૦.11/ 
£-000ઇણ॥&ા. (સ્તાફ100૪) “777૪૪ ૪કકકકજકકજજકકકજકકકકકકકકકકકજસકકક 


ડાપ્રત્દ 2015 
ખ. [ત11101॥વ4ાં 5. ગ્તાલાં 5114 & 5111. 7. 1. 101410 4115 €૦11૯૪૦ -2ત0પત1 
શં તા; (00041011૯11 0111510173 - 15૬૦૦ંદ્રધ€ 91'0(2€5501' ) 
£11દ્યાં! 12 : વાળ1દ્વા1501૦।ઊેલ્રાળવ્યાં.€૦111 
સારાંશ 


પ્રાચીન ભારતના સતી પ્રથાનું પ્રમાણ અત્યંત વધુ પ્રમાણમાં જોવા મળતું હતું. આર્યોના સમયથી પ્રચલીત 
સતીપ્રથાની શરૂઆતથી તેને નાબુદ કરવામા કોણે કોણે ભૂમિકા ભજવી તે પણ પ્રસ્તુત કરેલ છે. આ બદીને દુર 
કરવામાં કેટલોય સમય વિતી ગયો પણ છેવટે આજ આ પ્રથાનું નામશેષ જ બાકી રહેલ છે. હું શંસોધન પેપરના 


ભાગરૂપે સતીપ્રથા વિશે માહિતી આપવાનો પ્રયત્ન કરૂ છું. 


સતી શબ્દના અર્થ આ પ્રમાણે છે .'સાર્થ' ગુજરાતી જોડણીકોશમાં 'સતી' મૃત પતિ સાથે .પવિત્રતા - સ્ત્રી : 


હલાયુ .ચિતામાં બળનારી સ્ત્રીદ્ધ કોશમાં 'સતી'- સ્ત્રી : પવિત્રતા, સુચરિતા છેભગવદ્‌ ગોમંડલમાં સ્ત્રી એટલે ધણીની . 


ક કછુ 


સાથે બળી મરનારી સ્ત્રી, જેનામાં સત ચડ્યુ હોય તેવી સ્ત્રી સતીનો અર્થ એક વિધવા સ્ત્રી .કે જે પોતાના મૃત પતિની 
ચિતા ઉપર બળી મરતી હતીઆ પ્રથા વૈદિક યુગમાં જાણીતી ન હતી ., પરંતુ પાછળથી તે પ્રચલિત થઇ હતી. 


આ બાબતથી સ્પષ્ટ થાય છે કે સતીનો શાબ્દીક અર્થ 'અમર' અથવા “સત્ય પર મક્કમ રહેનારી સ્ત્રી'. જે પતિ- 


પત્નિના અતૂટ સંબંધની અભિન્નતા સૂચવે છે. 


દુર્ગાશંકર શાસ્ત્રી નોંધે છે કે પ્રાચિનતમ આર્યોનાં જુદા-જુદા વંશજોની જુદી-જુદી ભાષાઓમાં જેનો પતિ મરી 


ઝુ જુ 


ગયો હોય એવી સ્ત્રી માટે આ એક જ શબ્દ મળે છે. સંસ્કૃતમાં વિધવા, અંગ્રેજીમાં વિડૉ અને લેટીનમાં 'વિડુઆ' એ ત્રણે 


જ” 


શબ્દો મુળ એક શબ્દનાં રૂપો છે. 
આ પ્રથાનું પ્રચલન મધ્યકાળ પહેલા ન હતું. હર્ષની માતાનું સ્વર્ય અગ્નિમાં બળી મરવાનું “હર્ષચરીત”માં મળે છે. 


-ત 


રાજ્યશ્રી પણ અગ્નિમાં બળવા તૈયાર થઇ હતી, પણ હષે તેને રોકી હતી. છઠ્ઠી સદીના એક શિલાલેખ પ્રમાણે ભાનુગુપ્તનાં 
એક સેનાપતિ ગોપરાજની સ્ત્રીનું સતી હોવાનું ઉદાહરણ છે. અલ્બેરૂની લખે છે કે વિધવાઓ કાંતો તપસ્વીનીનું જીવન 


ગાળે છે, કાંતો બળી મરે છે. બધી વિધવાઓ માટે સતી થવું આવશ્યક ન હતું. અકબરે સતી થવાનો રિવાજ બંધ કરવા 


જન ઝુ 


પ્રયાસ કર્યો હતો. પૂર્વે અનિચ્છાએ પણ આ રિવાજને લીધે નિર્દોષોને બળાત્કારે સંયુક્ત પ્રાંતમાં ગંગાનદીમાં ડૂબાડી દેવાતી. 


ન 


શિ 41191 10॥1વાલતાં 01 11510131 (”્ટિણ* રિટપયાલ્ળલ્ત ।11પલાવાવ॥ાં૦॥ વતાં 10પ૧વતાં :૦1' રિલડલ્તા'લી 11 4[20॥1૯વ પાંડા ૦1) 


1191 - 100121 01 ઊ151011 સરે રઝા 


ર ॥11લાવાાં૦॥ તાં 10પ૫૧1તાં :૦।' રિલ્ડટ્તા'લૌ ।1 420ાલ્ત પાંડા ૦ 
કં સ / લણ 1રેલપાલપલ્ત 11101'1881101 1 1રિલરા'લ્ણ્ત 011181 પ/૦ડાઇ€ : [111[05://ર11511.511111118્‌1ઢ]૯11€110115€.૯૦.11/ 
દ-00ઇ0ણ॥&॥ (પ્રાફ102૪) “77૪ ૪૪૪કકકકજકકકકજજકકકકજકકકકકજકજકકકક 


ડાપ્રત્દ 2015 


આ ઘાતકી રિવાજ બંધ કરવા રાજા રામમોહનરાયે પરિશ્રમ કર્યા અને ઇ.સ.૧૮૨૯માં લોર્ડ વિલિયમ બેંટીકે કાયદા દ્રારા આ 
રિવાજ બંધ કર્યો. 


પૂર્વકાલિન સમયથી ભારતમાં તેમજ વિશ્વના વિવિધ દેશોમાં આ રિવાજ પ્રચલિત હતો. આર્યોમાં આ રિવાજ 


અસરકારક હોવાના પ્રમાણો છે, પરંતુ વૈદીકયુગમાં આ પ્રથા બંધ થઇ અને પુન: તે શરૂ થઇ હોય તેમ ત્કગ્વેદ અને 


અથર્વવેદના પ્રમાણોથી પ્રતિપાદીત થાય છે. ત્રછગ્વેદના મતે શબની સાથે સ્ત્રીઓ પણ સ્મશાન જતી. શબને ચિતા ઉપર 


ન્ડ 


મુક્યા પછી વિધવાને ઉત્તર દિશામાં બેસાડાતી. ત્યારપછી તેનો દીયર કે ઘરનો ઘરડો દાસ સંબોધતો કે, “હે નારી ! આ મૃત 
માણસ પાસે તુ સુતી છે પણ હવે જીવલોક તરફ ચાલ.' અથર્વવેદમાં ઉલ્લેખ છે કે “હે મર્ત્ય, પતિલોકને ઇચ્છનારી આ સ્ત્રી 
તારા મૃત શરીર પાસે પુરાણા ધર્મને અનુસરી પડેલી છે, તેને તુ પ્રજા અને ધન આપ.” 


રામાયણમાં પણ આ પ્રથાના ઉલ્લેખ છે. ઉત્તરકાંડના મતે વેદવતી કહે છે કે “મારા પિતાએ વિષ્ણુ સાથે મારા 
વિવાહની ઇચ્છા કરતાં દૈત્યોના રાજા શંભુ ગુસ્સે થયો અને મારા પતિને મારી નાખ્યા તેથી મહાભાગ માતાએ દુ:ખી થઇ 
અગ્નિમાં પ્રવેશ કર્યો.” 

રામાયણમાં વર્ણન છે કે રાજા દશરથને સ્વર્ગસ્થ થયેલા જોઇ કૌશલ્યા વિલાપ કરતી હતી. દશરથના દેહ સાથે 
સતી બનવાનો નિશ્ચય પ્રકટ કર્યો. જો કે મંત્રીઓએ તેમને દૂર કર્યા હતા. વાલની પત્નિ તારા પણ વ્યાકુળ થઇ તેના મૃતદેહ 
પર પડી ગઇ. પાછળથી વાનરોએ તેને દૂર હટાવી હતી. મંદોદરી પણ મૂછિત થઇ રાવણની છાતી પર પડી હતી. વિભિષણે 
ખૂબ સમજાવી ત્યારપછી મહાપરાણે તે લંકામાં લઇ ગઇ હતી. 

આ ઉદાહરણો દશાવે છે કે સતીપ્રથા પ્રાચિનતમ હતી પરંતુ વિધવા સ્ત્રીઓને કેટલીકવાર તેમના સ્વજનો 
સમજાવી રોકી લેતા હતા. 

મહાભારતમાં પણ આ પ્રથાના પ્રમાણો છે. પાંડેને જ્યારે ચિતા પર સૂવડાવવામાં આવ્યા ત્યારે માદ્રી જીવનનો 


મોહ ત્યજી અગ્નિમાં પ્રવિષ્ઠ થઇ. કોચકને ભીમસેને માર્યો ત્યારે વિરાટે સૈરંધ્રીને કીચક સાથે બળવા દેવાની અનુમતિ આપી 


હતી. કૃષ્ણનાં પિતા વસુદેવની પાછળ દેવકી, ભદ્રા, રોહિણી તથા મદિરા - એ ચારેય પત્નીઓએ પતિ પાછળ અનુગમન 


કર્યું હતું. કૃષ્ણની પાછળ તેમની પત્નિઓ સતી થઇ હતી. આથી કહેવાય છે કે મહાભારત સમયે પણ આ પ્રથા પ્રચલિત 


હતી. 


ક જુ જ. 


ગ્રીક ઈઇતિહાસવિદોએ પણ ભારતની સતિપ્રથાના ઉલ્લેખો કર્યા છે. દા.ત. સટ્રેબો કહે છે કે પત્નિઓ આનંદપૂર્વક 


મ ૧ ઉ આ જ 


પોતાના મૃત પતિઓની સાથે બળી મરતી અને જો તેઓ તેનો ઈનકાર કરે તો તેમનો તિરસ્કાર કરાતો. 


[201 41191 0॥1વાલતાં 01 1151011 (”્ટિણ* રિટપયાલ્ળલ્ત ।11પલાવાવ॥ાં૦॥ વતાં 10પા૧તાં :૦1' રિલડટલ્તા'લી 11 4[201૯વ પાંડા ૦1) 


1191 - 100121 01 ઊ151011 સરે રઝા 


॥11લાવ॥ાં૦॥ તાં 10પા૧1તાં :૦।' રિલ્ડટ્તા'લૌ ।1 4201લ્ત પાંડા ૦1 


કં સ / લણ 1રેલપાલપલ્ત 11101'1881101 1 1રિલણા'લ્ણ્ત 0111 પ/૦ડાઇ€ : [111[05://ર113511.511111118્‌1ઢ]૯€11€110115€.૯૦.11/ 
£-000ઇણ॥&ા. (સ્ાફ100૪) “777૪ ૪૪કકકકજકકજકકજકકકકકકકકકકકજસકકક 


ડાપ્રત્દ 2015 


સૂત્ર સાહિત્ય તથા પુરાણોમાં પણ સતીપ્રથાના વર્ણનો છે. વિષ્ણુધર્મસૂત્ર તેમજ વિષ્ણુપુરાણમાં સતીપ્રથા વિશે 
માહિતી છે. 

સ્મૃતિઓમાં પણ આ પ્રથાનો ઉલ્લેખ છે. દક્ષ (૪.૧૮) તથા વ્યાસ (૨.૫૩) ના વિવરણ મુજબ રાજકુળોની 
વિધવાઓમાં અન્વારોહણ વ્યવ્હાર પ્રચલિત હતો. 


મધ્યયુગના વ્યાખ્યાકાર વિજ્ઞાનેશ્વરે મેઘાતિથિનો વિરોધ કરતાં સતીપ્રથાને બધા વર્ણોમાં પ્રચલિત હોવાનું જણાવ્યું 


ણ 


જુ ક 


સંસ્કૃત સાહિત્યમાં આ પ્રથાના નોંધપાત્ર ઉલ્લેખો છે. 'કથાસરિતસાગર'માં સતીની માહિતી છે. કવિભાસે 
“ઉરુભંગ'માં દુર્યોધનની રાણી ભાનુમતિના અગ્નિપ્રવેશનું વર્ણન છે. કાલિદાસે 'કુમારસંભવ'માં પતિ સાથે અન્વારોહણ 


કરનારી સ્ત્રીને માન આપવા યોગ્ય ગણી છે. રઘુવંશમાં કુમુદ્રતી તેના પતિ કુશ પાછળ સતી થયાનો ઉલ્લેખ છે. કવિ 
બાણના મતે હર્ષની માતા યશોમતી સતી થઇ હતી. 

પ્રાચિન તથા મધ્યયુગના કેટલાક શીલાલેખોમાં પણ સતીપ્રથાની માહિતી મળે છે. દા.ત. જોધપુરના 
શિલાલેખોમાં પણ ગોહિલ વંશની બે રાણી સતી થઇ હતી તે ઉલ્લેખ છે. 

ઉપરોક્ત માહિતી પરથી કહી શકાય કે તત્કાલીન સમાજમાં સ્ત્રીઓ પોતાના મૃત પતિઓ સાથે ચિતામાં પ્રવેશ 
કરી સતી થવાનું પસંદ કરતી. આ પ્રથા રાજપરિવારો તથા ધનિકવર્ગમાં વધારે પ્રચલિત હતી. પાછળથી સમાજનાં સામાન્ય 
વર્ગમાં પ્રચલન થવા લાગ્યું હશે તેમ કહી શકાય. 

આ રીતે સતીપ્રથાને અનેક શાસ્ત્રકારોએ આવકારી છે તો મનુ જેવા સ્મૃતિકારો તેમજ સંસ્કૃત સાહિત્યમાં ક્યાંક 
વિરોધ થયેલો પણ જોવા મળે છે. દા.ત. મનુએ નોંધ્યુ છે કે ઉત્તમ સ્ત્રીએ પોતાના કર્તવ્યનું પાલન કરી દુનિયા ત્યજ્વી નહી 
તેમજ બ્રહ્મચર્ય પાળીને રહે તો તેને સ્વર્ગ મળે. કાદમ્બરીમાં કવિ બાણે પણ જણાવ્યુ છે કે સતી બનનારી સ્ત્રી આત્મહત્યા 
કરે છે અને તેથી તે નરકવાસી બને છે. પ્રાપ્ત પ્રમાણે ઉપરથી જાણવા મળે છે કે આ પ્રથા ઉત્તરવૈદિકકાળમાં એટલી બધી 
અસરકારક નહી હોય. 

મધ્યયુગ દરમિયાન આ પ્રથા પ્રચલિત હોવાનું મનાય છે. નીલકંઠશાસ્ત્રીના મતે ગ્રીક લેખકો દ્વારા નિર્દેશિત 
સતીપ્રથા ભાગ્યે જ અમલમાં મૂકાતી. ઉચ્ચ લશ્કરી વર્ગે આ પ્રથા સામાન્ય જણાવી પરંતુ જો તેને બાળક હોય તો સતી 
બનતાં તેને અટકાવવામાં આવતી. 

અલ્બેરુનીના મતે મૃત પતિની સ્ત્રીને વિધવા રહેવા અથવા બળી મરવું ફરજીયાત હતું. જીમૂતવાહના મતે સ્ત્રીને 


મિલકતમાં હિસ્સો આપવો ન પડે તે માટે પણ તેને સતી કરી દેવાતી. 


શ 41191 10॥1વાલતાં 01 1151011 (”્ટિણ* રિટપયાલ્ળલ્ત ।1પલાવાવ॥ાં૦॥ વતાં 10પ૧તાં :૦।' રિલ્ડટલ્તા'લી 11 4[201૯વ પાંડા ૦1) 


£1191 - 100121 01 ઊ151011 સરે રઝા 


ર ॥11લા1વ॥ાં૦॥ તાં 10પ।૧1તાં :૦।' રિલ્ડટ્તા'લૌ ।1 420ાલ્ત પાંડા ૦ 
કં સ / લણ 1રેલપાલપલ્ત 11101'1811011 1 1રિલરા'લ્ણ્ત 1111 0! 2. પ/૦ડાઇ€ : [111[05://11511.511111118્‌1વ|૯€111€110115€.૯૦.11/ 
દ-00ઇ0ણ॥&॥ (પ્રાફ1002૪) “77૪૪ ૪૪કકકકકકજકજજકકકકજકજકજકકકજજકકકક 


ડાપ્રત્દ 2015 


દુર્ગાશંકરશાસ્ત્રીના મતે પાંચમા - છઠ્ઠા સૈકાથી ૧૯મી સદીના પોણા ભાગ સુધી સતીપ્રથા દેશમાં હતી. રાજપૂત 


જ નહી પણ બ્રાહ્મણ સ્ત્રીઓ પણ સતી થતી અને જે સ્ત્રી સતી થતી તેની પૂજા થતી. 


આ રિવાજ અર્વાચિન યુગમાં પણ અસરકારક બનતાં તેને અંકુશમાં લેવા પ્રયાસો થયા. દા.ત. આલ્બુકર્કે આ પ્રથા 


બંધ કરવા પ્રયાસો કયા. અકબરે હિંદુસ્ત્રીઓને બળજબરીથી સતી થવાની પ્રથાને નાબૂદ કરવા પ્રયત્ન કર્યા. ઔરંગઝેબે આ 


અ 


। પરંત બહમતીના વિરોધથી તેનો અમલ શક્ય બન્યો ન હતો. મરાઠી સલ્તનતમાં 


ષ્ગ ષ્ગ 


પ્રથા પર પ્રતિબંધ મૂકતો આદેશ કર્યો હ 


પેશ્વાઓએ પણ આ પ્રથા રોકવા પ્રયાસ કર્યો હતો. 


ઉપર્યુક્ત વિવરણથી કહી શકાય કે ભારતમાં વિલીયમ બેન્ટિકના આગમન સુધી સતીપ્રથા જે સમાજમાં ગૌરવ 


અને પ્રતિષ્ઠા આપનારી ગણાતી તેને રોકવા અનેક પ્રયાસો થયા તેમ છતાં તેમાં સફળતા મળી ન હતી. ભારતમાં ગુજરાત, 


બંગાળ, ઉ. પ્રદેશ, પંજાબ તથા દક્ષિણના વિવિધપ્રાંતોમાં આ પ્રથાનો વિશેષ અમલ થતો. અંગ્રેજ સરકારને આ પ્રથા રોકવા 


સઘન પ્રયાસો કરવા પડ્યા. વિલિયન બેન્ટિકે નિર્ભયતાથી આ પ્રથા રોકવા પ્રયાસ કર્યો. 
રાજા રામમોહનરાય તથા દ્વારકાનાથ ટાગોર જેવા ભારતીય સમાજસુધારકોએ તેમને આ વિચિત્ર પ્રથા નાબૂદ 


કરવા સહાય કરી હતી. 


જ 


ઇ.સ. ૧૮૨૩ના ડિસેમ્બર માસમાં બેન્ટિકે જાહેર કર્યું કે આ પ્રથા અવૈદ્ય અને દંડનીય છે. દૃઢિચુસ્તોના વિરોધ 


શુ છુ 


વચ્ચે ૧૮૨૯ના ડિસેમ્બરની ૪થી તારીખે કાયદો પસાર કરી તેણે એક મહાન કાર્ય કર્યું તેથી આર. સી. મજમુંદાર નોંધે છે કે 


વિધવાઓને તેમના પતિ સાથે બળી મરવાનો રિવાજ જેને સતીપ્રથા તરીકે ઓળખવામાં આવતો હતો તેને નાબૂદ કરતો 


કાયદો કે જે નિ:શક માનવીય હતો તેને ઇ.સ. ૧૮૨૯માં પસાર કરાયો. પાછળથી ભારતમાંથી આશ્રર્યજનક ઝડપે આ 


વિચિત્ર, અમાનુષી પ્રથાનો અંત આવ્યો અને હવે તે પ્રથા નામશેષ થયેલી જોવા મળે છે. 


૧. ઇશસાથે' ગુજરાતની જોડણીકોશ, પાંચમી આવૃત્તિ, ૧૯૬૭, પૃ. ૮૧૫. 
૨. ઇહલાયુધ્ધકોશ', પ્રથમ સંસ્કરણ, પૃ.૬૮૬. 
૩. #'ભગવદસિંહજી, ભગવદગોમંડલ, ભાગ - ૯, ગોંડલ, ૧૮૫૫, પૃ. ૪૬૩. 


૪. સચ્ચિદાનંદ ભટ્ટાચાર્ય, અ ડીક્ષનરી ઓફ ઇન્ડિયન હિસ્ટ્રી. 


૫પ. દુર્ગાશંકર શાસ્ત્રી “એતિહાસિક સંશોધન”, પ્રથમ આવૃત્તિ, ૧૯૪૧, પૃ. ૪૩. 


4 4119 0॥1વાલાં 01 1151011 (”્લ્ણ* રિટપયાલ્ળલ્ત ।1પલાવાવ॥ાં૦॥ તાં 10પ૧તાં :૦।' રિલડલ્તા'લી 11 4[201૯વ પાંડા ૦1) 


1151 - 1001121 01 ઊ151011 દરે રઝા 


ક ક ॥11લાવ॥ાં૦॥ તાં 10પ૫૧1તાં :૦।' રિલ્ડટ્તા'લૌ ।1 /20ાલ્ત પાંડા ૦1 
કં સ / લણ 1રેલપાલપલ્ત 11101'1881101 1 1રિલરા'લ્ણ્ત 0111181 પ/૦ડાઇ€ : [111[05://ર11511.511111118્‌1ઢ]૯€111€110115€.૯૦.11/ 
£-000ઇણ॥&ા. (સ્તા$100૪) “777૪૪ ૪ક૪કકકજકકજકજકજકકકકકકકકકકકજસકસકક 


ડાપ્રત્દ 2015 


૬. તક્રક:૪,૨: ૧૬-૧૯, ૧૦.૧૮.૮૯. અથ. , ૧૮-૩-૧ . 
૭, રામાયણ : ૭.૧૭/૧૫. 

૮. વારા: ૨-૬૫/૨૯.૨.૬૬/ ૨-૧૩. 

૯. એજન : ૪-૨૫ / ૩૯-૪૬. 

૧૦. એજન: ૧૨૫/૩૦. 

૧૧. સૈરન્ધ્યા : સૂતપૂત્રેણ સહદાહું વિશામ્પતિ: ।. 

૧૨. મહમૌ:૭/૧૮-૨૪. 

૧૩. એજન:૭/૭૩. 


૧૪. જે. ડબલ્યુ મે, ક્રિન્ડલ, “એન્સિયન્ટ ઇન્ડિયા', પૃ. ૬૯. 

૧૫. પી. વી. કાણે, “હિસ્ત્રી ઓફ ધર્મશાસ્ત્ર', ૫૬૨૬, ૬૨૭. 

૧૬. મેઘાતિથી -મનુ. પૃ. ૧૫૬. 

૧૭. જથા':૧૦.૫૮. 

૧૮. ઉરુભંગ: અં-૧, પૃ. ૩૮. 

૧૯. રઘુવંશ સર્ગ- ૧૭, શ્લોક-૬. 

૨૦. પાંડેય વિડેર, આર્યન રિલિજીયન એનસાયક્લોપિડિયા એન્ડ રીલિજીયસ એન્ડ એથિક્સ ભાગ -૨, 
પૃ. ૧૧ થી ૫૭. 

૨૧. કે. એ. નીલકંઠ શાસ્ત્રી, “એ કોમ્પ્રિકેન્સીવ હિસ્ટ્રી ઓફ ઇન્ડિયા', પુસ્તક - ૨, ૧૯૫૭, પૃ. ૬૯. 

૨૨. જીમૂતવાહન : દાયભાગ, પૃ. ૪૬, પ૬. 

૨૩. દુ. કે. શાસ્ત્રી, “એતિહાસિક સંશોધન', ૧૯૪૧, પૃ. ૪૪૧. 

૨૪. સર રિચાર્ડ, ધ કેમ્બ્રિજ હિસ્ટ્રી ઓફ ઇન્ડિયા', પૂ. ૨૩૧, પૃ. ૪, ૧૯૫૭. 

૨૫. વિદ્યાધર મહાજન અને આર. આર. શેઠી, ઇન્ડીયા સિન્સ ૧૫૨૬, પૃ. ૯૩, ભાગ - ૨, પૃ. ૧૫૧. 

ર૬. રમેશચંદ્ર મજમુદાર, બ્રિટીશ પેરેમાઉન્ટ્સ એન્ડ ઇન્ડિયન રેનેશા, ભાગ - ૧, પૃ. ૪૨૨. 

૨૭. મ. ર. પટેલ : એતિહાસિક પરિપ્રેક્ષ્યમાં પ્રાચિન સંસ્કૃત સાહિત્યમાં નિરૂપિત નારી : મહાભારતના 
વિશેષ સંદર્ભમાં એક અભ્યાસ, અપ્રગટ મહનિબંધ, પૃ. ૨૫૦. 


(રિ 4119 1011111 01 1151011 (”્ટ્ણા* રિટપ1લલ્ત ॥1લ૯ાપાવ1॥૦॥તાં 10પાતાં -૦1' રિલ્ડલ્તા'લ] ।1 7[20૭1લવ પાંડા૦'[/) 


